PWD VIVA UIIs 


Ideya Mo, Ibahagi Mo! 


Panuto: Pumili ng tatlong salita sa loob ng kahon na 
may kinalaman sa pagsulat ng isang saliksik-papel 
at ipaliwanag ang dahilan ng pagkakaugnay ng mga 
ito sa pananaliksik. 


Ang pananaliksik ay isang maingat at 
sistematikong pag-aaral at pagsisiyasat sa ilang 
larangan ng kaalaman na isinasagawa upang 
tangkaing mapagtibay ang katwiran. 


Ang research ay hango sa matandang salitang 
Pranses na recherche, na ang ibig sabihin sa 
Ingles ay to seek and to search again. 


1. Nadagdagan at lumalawak ang kaisipan 
2. Lumalawak ang karanasan 
3. Nalilinang ang tiwala sa sarili 


Nadagdagan at lumalawak ang 

| kaisipan , 

¢ Sa puntong ito ay inaasahang taglay mo na 
bilang mag-aaral ang kasanayang mag-ipon 
ng mga impormasyong hinggil sa isang 
paksa at magulat ng iyong natuklasan. 
Lumalawak ang kaisipan ng isang 
mananaliksik dahil sa walang humpay na 
pagbabasa, pag-iisip, panunuri, paglalahad 
at paglalapat ng interpretasyon. 


Pst atthe td ot = 


Lumalawak ang karanasan | 


¢ Tunay ngang mahalagang taglayin ang 
kasanayan sa paghahanap at pagtingin sa mga 
naisulat hinggil sa paksang pinag-aralan upang 
mapalawak ang karanasan ng isang manunulat 
Sa Mundo ng pananaliksik. Ang kasanayang ito 
ay napauunlad dahil sa marami siyang 
nakasalamuha sa pangangalap ng mga 
mahahalagang datos, pagbabasa at 
paggalugad sa mga kaugnay na literatura. Cie) 


Pt att tet matt ot = 
Nalilinang ang tiwala sa sarili | 


¢ Ang kasanayan ay mapakikinabangan hindi 
lamang sa pag-aaral kundi pati na rin ang 
pagkaroon ng respeto at tiwala sa sarili kung 
maayos at matagumpay na naisakatuparan 
ang alinmang pag-aaral na isinagawa. Bilang 
isang mag-aaral sa pananaliksik, marapat 
lamang na tingnan ang sarili bilang isang 
iskolar na masigasig na kabahagi ng isang 
gawaing pang-iskolar. 


¢ Tungkulin ng mananaliksik ang 
Sumagot sa sarili niyang katanungan 
at patunayan sa sarili ang kaniyang 
mga pag-aakala at pananaw nito. 


¢ Dapat ding isaalang-alang ng mananaliksik ang 
paggalang sa mga datos na nakalap, sa 
pamamagitan ng pagpapahalaga sa 
intellectual property at mga taong 
kakapanayamin. Lalong-lalo na mahalaga ang 
kredibilidad ng isang mananaliksik. 

¢ Ang pagiging orihinal sa ginawang papel 
pananaliksik na magtatakda ng kahusayan sa 
pagtuklas. 


1. Paggalang sa karapatan ng iba 


2. Pagtingin sa lahat ng mga datos bilang 
confidential 


3. Pagiging matapat sa bawat pahayag 


4. Pagiging obhektibo at walang 
kinikilingan 


Interesado ka o gusto mo ang paksang pipillin mo. 


Mahalagang maging bago o naiiba at hindi kapareho 
Ng mapipiling paksa ng mga kaibigan mo. 


May mapagkukunan ng sapat at malawak na 
impormasyon. 


Maaring matapos sa takdang panahong nakalaan. 


Mga Hakbang sa Pagpili ng Paksa 


1. Alamin kung ano ang inaasahan o layunin ng 


susulatin 


Bago pa man simulan ang pagpili ng iyong 
paksa ay mahalagang malaman mo muna 
ang layunin sa pagbuo ng sulating 
pananaliksik para maihanay o mai-ugnay 
mo sa mga layuning ito ang iyong mga 
gagawin. 


Mga Hakbang sa Pagpili ng Paksa 


2. Pagtatala ng mga posibleng maging paksa para sa 


sulating pananaliksik 


ltala lahat ng naisip mong paksa, isa Itong 
maganda proseso subalit mapanghamong 
gawain. Maari kang maupo at mag-isip ng 
lahat ng mga posibleng paksa. Pag-isipan 
ang paksang malapit sa puso mo na 
tutugma sa layuning ibinigay ng guro. 


Mga Hakbang sa Pagpili ng Paksa 


3. Pagsuri ng mga itinalang ideya 


Muling balikan at isa-isang basahin ang mga isinulat 
mong ideya. Surling mabuti ang bawat isa gamit ang 
sumusunod na mga tanong: 

Alin-alin sa mga ito ang magiging kawili-wiling gawin o 
saliksikin para sa iyo? 

Bakit ka interesado rito? 


Alin ang posibleng makatulog sa iba kapag naihanap 
ito ng kasagutan? 


4. Pagbuo ng tentatibong paksa 


5. Paglilimita sa paksa 


LJ Panahon 

LI Edad 

L) Lugar 

L] Kasarian 

LI Propesyon o grupong kinabibilangan 
LI Perspektiba 

LJ Anyo o uri 

LJ Partikular na halimbawa o kaso 


LJ Panahon 


Pangkalahatang Nilimitahang Lalo Pang 
Paksa Paksa Nilimitahang 
Paksa 
Brain drain at Brain drain sa Brain drain at 
epekto nitosa dekada 90 at epekto nito sa 
larangan ng epekto nito sa larangan ng 
siyensiya at larangan ng siyensiya at 


: siyensiya at teknolohiya sa 
ooeelaa ed teknolohiya sa bansa: 1994 - 
anise. bansa. 1996. 


LJ Edad 


Pangkalahatang Nilimitahang Lalo Pang 
Paksa Paksa Nilimitahang 


Paksa 


Mgaimbentor Mga batang — seat 
ye imbentor na Imbentor na 

bi Salli ae Pilipino at ang _-Pilipino (edad 

ang hinaharap hinaharap ng 10-15) at ang 


ng teknolohiya teknolohiya sa dela nee 


sa Pilipinas. Pilipinas. Pilipinas. 


LJ Kasarian 


Pangkalahatang Nilimitahang Lalo Pang 
Paksa Paksa Nilimitahang 


Paksa 


Ang mgaNGO _ Ang papel ng 
bilang kababaihan sa 
tagapuno ng NGO bilang 
kakulangan sa a ales Ng 
serbisyo ng aoe es 


serbisyo ng 
pamahalaan. pamahalaan. 


_] Kasarian 

Pangkalahatang Nilimitahang Lalo Pang 
Paksa Paksa Nilimitahang 

Paksa 

Naiibang Naiibang asa 
radisyon ng 

tradisyon ng tradisyon "S _piyesta sa Isla 

piyesta ng plyesta sa ng Olango sa 

mga Cebuano. lungsod ng lungsod ng 


Lapu-Lapu. Lapu-Lapu. 


LI Propesyon o grupong kinabibilangan 


Pangkalahatang Nilimitahang Lalo Pang 
Paksa Paksa Nilimitahang 

Paksa 

Pag-aaral sa Pag-aaral sa Pag-aaral sa 

‘k ‘Kk wika ng mga 
Wi a ng mga Wi a ng mga lesbianang 

lesbiana. lesbianang propesyunal sa 
propesyunal. !arangan ng 


turismo. 


LJ Anyo o uri 


Pangkalahatang Nilimitahang 
Paksa Paksa 


Lalo Pang 
Nilimitahang 


Paksa 


Pag-angkop ng Pag-angkop ng 
mga taga-Cebu 


mga taga- ee 

Cebu sa teknolohiyang 

teknolohiya. | Pangkomunika 
syon. 


Pag-angkop ng 
mga taga-Cebu 
sa teknolohiyang 
pangkomunikasy 
on: Fax, 
cellphone, at 
email. 


L) Partikular na halimbawa o kaso 


Pangkalahatang Nilimitahang Lalo Pang 
Paksa Paksa Nilimitahang 


Paksa 


Epektong Epektong Epektong 
pangkapaligiran pangkapaligiran pangkapaligiran 
ngturismosa "&MB&da beach ng mga beach 
resort sa resort sa 


ee Pilipinas. Boracay. 


LI Perspektiba, lapit o pagtingin 


Pangkalahatang Nilimitahang Lalo Pang 
Paksa Paksa Nilimitahang 

Paksa 

Epekto ng Epektong aot ng 

sos x : pisikal na pang- 

pisikal na sikolohikal Ng. eet. 

pang-aabuso _—pisikal na pang-  pagkatuto at 

sa Mga aabuso sa mga __—s—pag-aaral ng 


biktima. biktima. mga biktima. 


Maaaring gamitin sa paglilimita ng paksa ang 
kombinasyon ng iba’t ibang elemento upang higit 
itong maging espesipiko. Tandaan na habang 
humahaba ang pamagat ay lalong nagiging 
espesipiko ang iyong paksa. 


Halimbawa: Persepsyon ng mga kababaihang 
mag-aaral na nasa edad 16-18 ng Institute of 
Education ng Far Eastern University sa 
impluwensya ng Facebook sa banidad ng mga 
kabataan. 


> Sa puntong ito, mabibigyang katiyakan na ang 
daloy ng isinasagawang pananaliksik. Sa antas na ito, 
kinakailangang natukoy na ng mananaliksik ang 
suliranin sa kanyang paksa. Dito rin inaakda ng 
mananaliksik ang teoretikal na gabay ng pananaliksik 
na resulta ng naunang pagbasa. Pagkatapos, bubuuin 
naman ng mananaliksik ang konseptwal na balangkas 
na magpapakita kung gaano kalawak ang saklaw ng 
pananaliksik at paraan kung paano isasagawa ang 
pagsusuri. 


> Sa prosesong ito nagaganap ang produksyon ng 
bagong datos na magiging batayan ng resulta ng 
pananaliksik kung kaya’t mahalagang maging 
masinop, matiyaga, at maging matapat ang 
mananaliksik. Pagkatapos matukoy ang disenyo at 
Damamaraan sa naunang bahagi ng pananaliksik, 
kailangang ihanda na ang mga instrumento o 
kasangkapang gagamitin upang mangalap ng 
impormasyon. 


—> Sa pang-apat na proseso ng pananaliksik ginagawa 
ang isa sa pinakaimportanteng tungkulin ng 
mananaliksik, ang lumikha ng bagong kaalaman. 
Maisasakatuparan niya iyon sa pamamagitan ng 
pagsusuri at pagbibigay ng kanyang interpretasyon 
mula sa mga datos na nakalap. Sa antas na ito, handa 
na ang mananaliksik na isulat ang Resulta at 
Diskusyon. Kasunod nito, pwede na rin niyang isulat 
ang Lagom, Konklusyon, at Rekomendasyon. 


> Ang huling bahagi sa proseso ng pananaliksik ay 
ang pagpapalaganap ng impormasyon na naging 
resulta ng pananaliksik. Sa pinakahuling antas ng 
pananaliksik na ito, dapat matiyak ng mananaliksik 
na maibabahagi niya ang mga mahahalagang 
konklusyon na nakuha niya mula sa ginawang 
pagsusuri ng datos. Upang maisakatuparan ang 
bahaging ito, maari niyang ilathala ang kanyang 
pananaliksik sa Iba’t-ibang publikasyon gaya ng mga 
refereed journal (online o hindi), libro, at iba pang uri 
ng lathalain. 


Ano ang sulating pananaliksik? Bakit mahalagang 
mahasa ang kasanayan ng isang mag-aaral sa 
pananaliksik at sa pagsulat ng sulating pananaliksik? 
Bakit nahihirapan ang ibang mag-aaral sa pagbuo ng 
isang sulating pananaliksik? Ano-ano ang dapat nilang 
gawin upang mas maging madali ang gawaing ito sa 
kanila? 

Bakit mahalagang maging interasado ka sa paksang 
iyong susulatin? 

e Ano-ano ang mga tanong na nararapat mong itanong 
Sa iyong sarili bago ka magpasiya sa paksang susulatin: 


bemle eo 


Pangkatang Gawain: 


Puwmwunta na sa tyong kapangkat 
at mag-iisip kung ano ang wga 
layunin kung bakit kayo gagawa 
ng pananaliksik at kung ano ang 
magiging pamagat na inyong 
bouin sa inyong pananaliksik. 


